GAN DDIGRIP 

AM LADRON MAWN, 

A GAWSANT Eü LLOSGI GAN 
BOWDWR. 

Mesur—Mentra Gwen. 

WEL tyrwcli fechgyn tirion, yn y blaen, 

A’r merchaid yr un moddion, yn y blaen: 
Mae’r hanes yn mynegi 
Pa fath rai ydyw’r teulu, 

Nid wyf fi yn eu henwi, yn y blaen, &c. 
Mae rheini wedi llosgi, yn y blaen. 

Lladd mawn sy beth cyífredin, yn ein gwlad, 
&c. 

Drwy’n bro er’s llawer blwyddyn yn ddiwad. 
Ond ’leni yn wrthwynebol, 

Mae’n groes i’r ddeddf naturiol, 

Mae’r mawn am ladd y bobl, yn ein gwlad,&c. 
O achos byw’n annuwiol, yn ein gwlad. 

O fewn i sîr Gaernarfon, meddant hwy, &c. 
Yr oedd twyllodrus ladron, meddant hwy, 
Yn dygyd mawn o’r Gorilwyn,— 

Fe dyllwyd dau o honyn’, 

A dodwyd powdwr ynddyn’, meddant hwy., 
&c. 

A’u stampio’n galed gwed’yn meddant hwy. 
49 



Rhai castiog oedd y rheini, meddant hwj, &c, 
Rhoi powdwr yn eu teisi, meddant hwy; 

Ac yno daeth y lladron, 

Yn ol eu hen arferion, 

Am g’wellaid o fawn sychion, meddant hwy,. 
&c. 

Heb ofni dim peryglon, meddant hwy. 

Ar sabboth fe roed tanllwyth ar y tân, &c. 
Heb féddwl cael dim adwyth, wrth y tân: 
Ond wed’yn ’raeth yn íFwdan, 

A’r merched yn y purdan; 

^Roedd rhai yn dweyd i’r crochan, gan y tân, 
&c. 

Fyn’d bron i nyth y gigfran gan y tân. 

A’r mwg a lanwai’r bwthyn, meddant hwy, 
&c. 

Yn waeth ei drefn nag odyn, meddant hwy; 
Nis gallodd dŵr Llyn Eigia 
Ond difíbdd tân o’u carpiau, 

Ni chiwriodd eu gwynebau, meddant hwy, 
Caent dâl am eu drwg gastiau, meddant hwy. 

Bu raid i’r teulu ddiengyd, yn y nôs, &c. 

011 allan am eu bywyd, yn y nos, 

Ac aros yn ddiamau 
Yn’r oerfel am rai oriau, 

Nes aeth y mŵg drwy’r simddau, yn y nos, 
A’r fíau fyn’d oll yn oleu yn nos. (&c. 


3 


*Eoedd hono ddarfu losgi, meddant hwy, &a 

Mewn cynwr am wneyd canu, meddant hwys 

Mi fynaf fi wneyd cerddi 

I’r hogiau fu’n ’sgrifenu 

Pe costiai im’ naw gini, meddant hwy, &c, 

A gwerthu huwch i dalu, meddant hwy. 

^Eoedd rheiny’n ’mryson cega, meddant hwy^ 
&c. 

Fel pac o hen gŵn hela, meddant hwy; 
’Boedd rhai o’r duwiol deulu 
Yn addaw eu hofírymu, 

Nis gwn i pwy sy’n medru, coeliwch fi, &c. 
Mae’r creíFtwyr wedi eu claddu, coeliwch fi. 

Gwell f’sai’ bod yn llonydd, coeliwch fi, &c. 
Cyn sôn am dalu i’r prydydd, coeliwch fi; 

Mi ddy wedaf i chwi yn ddiddig, 

Mae’n groes i’ch pwngc arbenig, 

Ar gerdd a wnaed o chwifchig, deulu’r gwîr, 
&c. 

Cewch eto fwy ó ddirmyg, d’weda’r gwir. 

Y powdwr aeth yn benboeth, yn y tân, &c. 
Annghofiodd gadw’r sabboth, yn y tân. 

Fe ffleiodd hwn yn brysur, 

Fe’i rhoes ar dwyn mewn dolur, 

Fe dd’ryswyd deddf ei natur, gan y tân, &c. 
Cant dâl am eiriau segur, gan y tân. 

Bu gorfod gyru am ddoctor, coeliwch fi, &c 
Ag eli da rhagorol, coeliwch fi, 

49 


4 


I gynorthwyo’r feinwen 
Fu’n gastiog ar y gisten, ; 

Yn diodde’ pwysau’r purdan, coeliwch fi, &c. | 
’Boedd yno uchel ochain, coeliwch fì. 

Fe chwythwyd y corn simddau, gan y tân, 
Fel tẁr dan bant yr eira, gan y tân; {&c. 
Bu raid cael seiri meini 
I ail weithio’r corn i fyny, 

’Bol iddo gael ei chwalu gan y tân, &c. 
Amlygwyd castiau’r teulu gan y tân. 

Gochelwch wneuthur castiau, mewn un man, 
&c. 

Ilhag ofn i chwi gael dyodda, mewn un man, 
Ni raid i neb ddim chw’su 
Pan fo hi’n cael eu chanu, 

’Does yma ond gwir i’w draethu, yn mhob 
man, &c. 

A phwy sydd yn ei haeddu, yn mhob man. 

’Bwy’n meddwl am derfynu, erbyn hyn, &c. 
Ac awydd i’ch boddloni, erbyn hyn, 

Ni raid i neb ddim gwrido, 

Ond sawl mae’r cap yn íîitio; 

Mae hi yma’n ganiad gryno, erbyn hyn, &c. 
Ar bapur wedi ei phrintio, erbyn hyn. 

J. JoNES, o blwyf Caer Kîmn, a’i Cant. 


Caermrfon: Argrafficyd gan II. Hum^phreys, 
^ 49 


